








MARWNAD 


Ar Oopadwriaeth am y diweddar Hybarch David 
Walliams, yr hwn a fw farw Awst 20fed, 1874, yn 
99 mlwydd oed, bu yn weinidog yr efengyl rhwng Llan- 
wrtyd, Troedyrhiwdalar, Ebeneser ( Merthyr Cynog), 
Beulah, Olewydd, a Chapel y Rhos, T1 o flynyddoedd 
gyda llwyddianb mawr, ac yn pregethu Tô. 





î “Meddyliwch am eich blaenoriaid, y rhaî a draeth- 
asant i chwi air Duw; ífydd y rliai dilynwch, gan 
ystyried diwedd eu hymarweddiad hwynt.” Heb xiii 7 








Gan Roczn Jones, Llanwrtyd, (brawd .arall Isaac 
o Droflys.) 





—_—_ 


PRIS TAIR CEINIOG 





“1. O'r galar yn sion y sydd, OP 
Mae'r-bobl'sydd brydd yn dorf fawr, Ma 

Waeth:colli rhai enwog mewn Bydd G.R AC 
Mae'r rhybudd i ninau sydd naw "o 

Fe fu'r hen dduwiolion ynrbyw, 4. «' 


Ryw ganoedd o flwyddi tfnae'n Wir 


-Ond dyna ewyllys ein Daw, : o 
Oedd marw er cael byw morlo? Stan 


2. O Williams Llanwrtyd fo aetll 
Er bod yn hirfaith yn y byd, * ^^» 
Ac fe roddodd heibio ei waith, t 
Er iddo lafurio cyhyd; 
Nantydderwen oedd enw y lle, o uu 
Bu'n dechreu anadlu'n bur fach, ama 
Llanwrtyd hoff hefyd yw'r plwy 
Bu'n tramwy rhyw lawer moriach, 














2 


3. Adfaelion Nantydderwen y sydd, 

Pe heibio'n ei ddydd ai rhyw fardd, 
.Barddonai a'i galon yn brydd, 

Wrth gofio'r gwr ufudd a hardd ; 
Un mil a saith cant oedd y flwydd, 

Mae'n afrwydd i ddyweud date mor hir, 
Y ganwyd y gwr gadd fath lwydd, 

Saith deg a naw, herwydd mae'n wir. 


4. Yn 1:euaine fe roddodd eì hun, 
I'r ceidwad sy'n ddyn ac yn Dduw, 
'N ganlynol i'w bobol ar frys, 
Yn ol ei ewyllus mor fyw ; 
Mewn gwres a bywiogrwydd daeth ef, 
I eglwys oedd gref. ac mor ice, 
Meddianodd yn fawr ar y pryd, 
O yspryd 'r hen dad Isaac Price. 


5. Ac yspryd Duwiolion y lle, 
A gadwodd e'n gynnes y mla'n, 
Fe fu yn grefyddol o'i fodd, 
Mor danllyd heb ddiffodd y tan ; 
Pan roedd o gylch unarddeg oed, 
Doe'n aelod oedd hynod o hardd, 


* Yn'mhen naw mlwydd etto o'i fodd, 
Pregethodd.” r hwn chwysiodd'n yr ardd. 


6. Bob mis droad cyfeillach pryd hyn, 
— Mewn ffermdy,cyfagos i'r fan, 
'Run dfermdy, Tygwyn oedd y lle, 
Pregethai fe gynta'n bur wan, 
Ar lan âfon Cerdin bu'n byw, 
Hen feliri ywrenw y ty, 


—' A myned panf^rai at ryw grych, 


Pygoethai yn wych ac yn hŷ. 


7, Pam roedd. yn gwneud 'sgydiau ca'dd glod, 
Bu n hynod o weithgar yn awr, 

_ ».Patl''r ydoedd ef gyda gwaith crydd, 

At hyn teimlai awydd mor fawr; 





YN 

































'Nol dechreu pregethu fe fu, 

'N ei wneud â'i holl egni trwy 'i oes, 
| Gwnai ddyweud wrth drieiniaid am ffoi, 
e^ Ac ymbarotoi cyn doe'r nos. 


8. _ Yn Gwrecsam bwriadai gael dysg, HM 
Da addysg yn morau ei oes, | 
Ond etto myn'd wnaeth at ei waith, ŷ ì 
Hwn oedd gweinidogaeth y groes ; ì 
Derbyniodd ef alwad unfryd, Â 
Eglwysi da hefyd dau le, 
aW Llanwrtyd lle magwyd ein tad, 
Throedrhiwdalar rodd alwad iddo fe, 


9. Derbyniodd ef alwad ar arch, 
iJ Ei hybarch hen dad Isaac Price, 


f | Yn y ddau le'n llafurio ynghyd, 
1. Y buont yn hyfryd o pice; 

( Rhyw ddeunaw can mlynedd a thair, 
6 Oedd oedran gwaredwr y byd, 


Pan urddwyd e' i draethu y gair, |l 
A gwaith gweinidogaeth i gyd. | 


|| 10. Tan gysgod llwyn collen yn rhwydd, ; 
4 Cymmerodd y swydd. bu mor faith, Y Y 








O wres yr haul ydoedd mor boeth, *^ . :*— 
A'i llanw hi'n ddoeth iawn a wnaeth; *. “tw 
'Doedd dim rwystrau Williams 4 ddod, Ny A 

Un cyfnod i gysegr Duw, * Sc 


Trwy'r gwlaw, eira, rhew yn ddibaid, 
Rhyw raid oedd ï ddod tra bu byw.” 





11. Fe aeth i Caerfyrddyn ryw dro, a 


tn 
; Ew: 
* RxUs 2 ŴR A 


Phregethai am ddeg, yno'n y lle, A 
'Nol teithio ar annifail trwy'r DOS, , , FN s 
Daoedd trwy ei oesigaelef; . .g * ec 


Pregethodd bob Saboth ond ua, . 

O ddechreu hyd derfyn ei daith, 
'Roedd ef a'i Eglwysi'n gytun, 5... a... 
Fu dim anghyffredin mor faith. >>. . 








ï 


î 
ì 
A 


4 


12. I Llanwrtyd fe ddoe erbyn deg, 
Os cwrdd ar yr adeg hyn f?ai, 
Nid rywbryd 'r arferau 'fe ddod, 
Doe'n barod cyn dechreu'r cwrdd dau; 
Saith deg ac un flwyddyn y bu, T 
Yn gweinidogaethu'r un lle, 
Mwy hefyd bu'r gwr oedd mor gryf, 
Ryw bedair, pregethu bu ef. 


13. O boblle fe ddeuai'n y nos, 
'Nol aros i roi pregeth bob pryd, 
A thrwy'r holl afonydd yn gros, 
Nes byddai'n ei gartref oedd glud; Y 
: Deng milldir neu unarddeg oedd, | 
| Y milldiroedd bu'n teithio tua thre', | 
Pan wedi pregethu mewn chwys, | 
Ei ddewis oedd myn'd o bob lle. | 


14, Nid unwaith na dwy ond yn hir, 
Y bu ef mewn llafur mor gaeth, | 
Tra bu yn weinidog o hyd, wf 
Yn Eglwys Llanwrtyd fe'i gwnaeth ; 
Cyfeillach bob mis oedd pryd hyn, 
Ar ochor y bryn gelwyr Fol, fh 
. .» Aê enw y lle oedd Tygwyn, | 
“ ^.£ . Doe yno mae'n syn ac a'i nol. 


10, Pan cadwai gyfeillach bob pryd, 


Profiadau bron yd yno fai, ; ye 

Rhyw bedwar fynycha ar y tro, | 
p Rwy'n-cofio'n bur dda fel y gwnai; 
i. Bob pryd cydymddiddan mor rhydd, | 
Fr Chwiorydd a brodyr o'u bodd, | 
ìs Yn dyweud gu profiadau er bydd, | 
Y I bawb fai'g€bfesenol ar go'dd. | 
Wc 16. 'Nol codai rhyw un ar ei dra'd, | 
E i Ac adrodd ei brofiad yn wan, 
o Mor fywiog eyfodai'n hen dad, | 
i. Yn ffysiog gwnai i godi ir lan ; | 


Er « 
.- w 


. 





tt 


- FD NF———w— DW — —— 


WE 


5 
Fe geisiai gan ryw ddau neu drì, 
Gynghori pob un fyddai'n dyweud, 
A phobun trwy'r lle ufuddhau, 
Yn fuan pawb. wnai'r peth fai'n ddyweud. 


17. Does un rheol bendant syll bach, 

I gadw cyfeillach medd ef, 
Gwneud lles i eneidiau sydd bwys, 

Pob gair wasgai'n ddwys iawn i dref ; 
Gwahoddai ryw chwaer i dd'od mla'n, 

Wrth ymddiddan ai'n dân trwy'r holl dy, 

Distawrwydd chwaeriorydd geir 'nawr, 

O na thorre'r wawr fel y bu. 


18. Yn nhy cwrdd Troedyrhiwdalar ryw nos, 
Gwnaeth aros yn ol haner cant, 

O fewn y gyfeillach 'r un pryd, 
Gan ddewis byw bywyd y plant; 

Cwrdd gweddi oedd gyntaf i gyd, 
Bu'r bobl ynghyd bedair awr, sc 

A chwrdd arall wrth fyn'd tua thref, se WA 
A myn'd adref nol toriad y wawr. 7. ,& >^ 


19. Ceir gwel'd darlun Williams mae'n ŵir, 
A hwnw'n bur gywirallfody 
Ond byth ni cheir gweled ei wedd, 
Mewn bedd mae'r gwr rhyfedd ei glod; 
I chwech ugain a chwech gyda blas, 
Deheulaw cymdeithas rhodd &'j my 
'Run Saboth cymuneb o'i fodd; a.» 
Rhyw Nefoedd oedd bod yn y lie&. 'S 


20. Un Saboth o'r mis aeth yn hir, * 
I Merthyr yn morau ei oes, ' 

Ac ar ei ffordd adref pryd hyn, 
Pregethai'n Dolmenyn y nos ; oi 

Bu'n fisol yn hir yn Dolgaer, Un bo 
Gwahoddwyd e'n daer ac fe ai, “y 

'Roedd iddo fe yno'r fath barch, os 
'Ro>dd Cappel Llangammarch yngau, &..- 











6 


21. Fe ddoe pob enwadau ynghyd, 
I'w wrando fe'r pryd bydde'n dod, 
'Nol gwrando 'roedd pawb yn gytun, 
Yn sydyn yn traethu ei glod ; 
Un rhyfedd am fagu y gwan, 
Fu ef yn mhob man tra.bu byw, 
Fe driniau y rhai ieuainc fel wŷn, 
Yn fwyn iawn yn Eglwys ei Dduw. 


99. Ehedeg wnaeth adref o gôl, 
'R holl bobol i fythol fwynhau, 
Yr Iesu'r hwn rhoddodd ei gred, 
A'i weled ef fel ae y mae; 
Crist ynddo cyn iddo fyn'd bant, 
Oedd obaith gogoniant trwy ffydd, 
Fel mae ef yn mhob rhai o'i blant 
Y rhai wir obeithant bob dydd. 


29, Er fod Williams Llanwrtyd mewn bedd, 
_., Mae'n enw teuluedd yn nawr, 
.«." ^A, bydd nid am ryw adeg fer, 


...^. ^Trwyy Gymru bydd amser tra mawr; 


". Elaw amser yn drwm wnaeth ei hol, 
Ar wr fumor wrol trwy ^i ddydd, 
. Er bod yn y beddrod yn faith, 
Daw heb lygredigaith o'r pridd. 


94, O'i flaen ni bu pregeth erioed, 
Mewn pwlpit*gn cyfnod o'i oes, 
Annioddefol i hyn oedd i fod, 
Bob pryd 'roedd yn hynod o groes; 
Rhyw lawêr o weithiau'n y nos, 
Faith criau bu'n aros i lawr, 
A stydio Pregethau wnai ef, 
A'u cofi& ond te thalent fawr. 


25. Mwg&ollwn o'm cysgu medd ef, 
Na gollais trwy'm dyddiau maith iawn, 
'“ Cyn byddai un bregeth o'm bla'n, 
: ' Roedd ef yn ddyn cyfan a llawn; 


6 














da 


T 


Fe ddywedai ef wrthyf ryw dro, 
Rhaid twymo pob pregeth yn awr, 
Ynghalon pregethwr gwn fel 
Y byddo'n bombskel/ i'r gwrandawr. 


26. Pan b'ai mewn cymanfa'n ddioed, 
Fe 'i rho'id ef yn ola ara câ, 
'Nol byddai trwy'r cwrdd fel y bedd, 
'Roedd ef yn un rhyfedd o dda; 
Y lle mwyaf amlwg rho'id ef, 
Os gwasgare y dorf yma a thraw, 
Pan 'rai ef i'r lan doent ynghyd, 
'R holl dorf oedd i gyd wrth ei law. 


27. Os gwnaeth rywbryd ddigio trwy ei oes, 
Cyn nos 'roedd maddeuant i'w gael, 

A maddeu a wnaeth ef bob pryd, 
Yn hyfryd cyn machlud yr haul; 

Os na wnawn ni faddeu i gyd, 
'Does gobaith am wynfyd y Nef, 

Os gwnaiff rhywrai'n digio ryw bryd, 
Gwnawn fadde i gyd fel gwnaeth ef, 


28. Galaru mae blant am eu tad, ^^«* 
Diau teimlent gariad mor fawr 
Mae rhai yn dra phell o'r hen wlad, 
Cawd hoff gyfarfyddiad cyn nawr ;: 
Ni chwrddant fel teulu byth mwy, . 
Fel gwelwyd hwy yma'n y byd, 
Ond cwrddant rieni a phlant,"- 
Gobeithio'n well byddant i,gyd., 


29. Os bu'n ein rhybuddio mor Mir, 
A ninau'n wrthodwyr o Grist, _.* 
Os awn ni fel hyny i'r bedd, _ 
Am byth bydd yn rhyfedd o dris6; 
Difrifol dros achos eì. Dduw, Fr 
Afutrabubywynybyd, ^w. 
Cynghori pob rhai a wnai'n tad, 
I 'mofyn am geidwad mewn pryd. . 

















8 


90. Rhodd heibio i gario y cledd, 

Mae 'i agwedd yn rhyfedd o hardd, 
Cadd balmwydd yn ebrwydd mewn hedd, 
Mil gwell y'w nag adda'n yr ardd; 

Galaru sydd yma yn awr, 
Llawenydd tra mawr yw hi fry, 

Moliana ei Dduw uwch y rhod, 
Yn well nag erioed gyda ni. 


91. Fe gadwyd i'n tad Jubili, 

Hyn gofier yn Nghymru yn hir, 
Mhen hanner can mlynedd oedd faith, 
O'i dda weinidogaeth mae'n wir; 
"Roedd mor orfoleddus ar y pryd, 

Ei yspryd a neb yn y lle, 
Y ddau ddydd yn teimlo mor llon, 
Ei galon a neb oedd efe. 


92. Yn galed bu Williams o hyd, 

Yn gweithio trwy 'i fywyd i'w fedd, 
Er achub eneidiau pob rhai, 

"Ond heddyw'n ddiau mae mewn hedd; 
'Y'maflam.mewn pynciau mawr iawn, 

'Roedd ganddo'r fath ddawn iddeu trin, 
Fe 'i triniat mewn goleu a gwres, 

Gwnai 'i oreu â wneud lles i bob dyn. 





99. Trwy ei weinidogaeth fe drodd, 
Rhyw ganoedd tra parodd ei ocs, 
I arddel y ceidwad o'u bodd, 
Ddioddefodd farwolaeth y groes; 
O cartref fe deithiai mewn pryd, 
'N llawn-bywyd i gyd at ei waith, 
Bob Saboth*a chyfoeth y nef, 
Gyhoeddai am flwyddau tra maith. 


94. Ca'dd welid diwygiadau mor gryf, 
Fu falleyn Nghymru erioed, 


” Ac amlach*fe allai'n ei ddydd, 
5 ' Nag undyn oherwydd ci oed, 








d 


UU — _ ——— wr 


o 


Y patriarch fachgen oedd hen; 

Fu'n llawen wel'd llwyddiant y gwir, 
Molianai ei Dduw ar ei wên, 

Yn ngwres diwygiadau'n y sìr. 


95. Ac hefyd i hwyl rai yn rhwydd, 
Pan glywai fod llwydd mewn rhyw fan, 
A gofud ei galon trwy 'i oes, 
Oedd gweled yr achos yn wan; 
Efengyl ei fywyd ef fu, 
Ei phregethu hi'n hyfryd a wnaeth, 
Ni theimlodd hi'n ddiflas un pryd, 
Yn ddiau er cyd oedd y daith. 


96. Deubarth o'r un yspryd ar frys, 
Ddisgyno ar Griffiths a'r wlad, 
'Run grefydd fo'n meddiant y byd, 
Bob ennud a'n hen hybarch dad; 
Nid dyn i un Eglwys fu'n tad, 
Ac nid dyn un enwad na sìr, 
Dyn Cenedl gyfan o'r bron, A 
Fu ef hyd yr afon mae'n wir. a Y 


87. Os aeth ein Elias i'r nef, bd 
Mae 'i fantell ef 'nol gyda*r byw, A>, 


Ond etto fydd hono ddim gwerth, 

Heb gael yr un nerth gan ei Dduw ; 
Heb gael Duw Elias i'r maes, 

Pob eglwys fydd ddiflas trwy'r wlad, 
Er maint y trefniadau i gyd, 

Dim bywyd heb gael Duw ein Tad. 


98. Oferedd i'm weithian un pryd, 
Fydd chwilio'n fy mywyd un lle, 
Am Williams Llanwrtyd er cyd, 
Y bu cyn ei symmud i'r nef; 
Os af i Feirionydd neu Fon,- 
Neu i sìr Gaernarfon neu Fflint, 
Ni welaf 'mo hono ond sôn, ' 
Am y gwron ei fod yno gynt. 





10 


9. Ai str Drefaldwyn lle gwych, 
'«* Ac hefyd i Dinbych o'm bodd, 
Ni allaf ei gael ef byth mwy, 
Yn unman er tramwy, lle'r o'dd ; 
Os Hae sìr Forganwg a'r Dre, 
Asehwilio sîr TFynwyi i gyd, 
Ni mat gael 'mo hono fe, 
Yn unman lle teithiau un pryd. 


40, Os af i Caerlydd ar fy nhra'd, 
Ac hofyd Llynlleifiad. lle mawr, 
Y ddau le y bu fy hen dad, 
2N rhoi llawer cy hoeddiad cyn nawr; 
Nol rhoddai gyhoeddiad doi i'r, lle, 
—. A phregethai'r fath oreu glyw clust, 
— Ond os af byth bellach i'w hôl, 
Dychwelaf yn ol llawn mor drist. 


. Er chwilio sîr Benfro bob tŷ, 
ÊA sir Aborceifi o'r bron, 

:£hrsyy. sìr Gaerfyrddyn i gyd, 

a Wyn ei fywyd mor llon ; 
TY. si dwch 'nol a 


yb 


mor glud, 
Ee, dd ef, 


gysurus i'n tad, 
gwnai dynu tua thref, 


fr 










































1 Y 


U Fe fu hi hyd haner y nôs, wd 
Yn aros i'w ddisgwyl o'i daith, 

Pan byddai pob un yn y ty, 
Yn cysgu ond hi lawer gwaith. 





Er 


Î 44. OS chwiliaf gapeli y sîr, Ê o a 
' . wGa'dd fwyaf o'i lafur trwy i ddydd, ì 
| , Dychwelaf o honynt mae'n *iT, <^, y 
'N hiraethlon a'm calon yn brudd; y 
Chaf yn ei ly fyrgell un pryd, 
Ei weled trwy'm bywyd i mwy; 1 
Os i'w 'stafell wely yr af, | 


? 


Chaf yno ei wel'd ond caf glwy. 1 





45. Os chwilio.wnaf etto ymla'n, 
A myn'd at 5 tan lle y bu, 
Ni welaf efŷno' n un man, 
I lawr nac ir lan trwy'r holl dy; 
Os chwilio wnaf etto y tir, 
Lle bu ef yn hir iawn ryw bryd, 
A chwilio o amgylch pob peth, 
Nes treilio fy nerth ii gyd. 


46. Mi gwelais i ef lawer gwaith, iN 
'N marchogaith 9mybrydfert | 
Pa le mae ef dywedŵ EN 
O mae y gwr mawr yn 
Yn ymyl ei briod yn fud, ' 
Heb deimlo dim gofud. na br 
Do'nt etto i fyny o'r pridd; <<: 
Yn ddedwydd y boreu a ddayrs : 


47. Pregethu'n Llan 4gd y bib 
Pythefnos a thri dydd yn llawn, 
Cyn iddo ef 'madel a'r byd, 
Yn hyfryd y boreu a'r prydrihawn y. 
Pan wedi pregethu 'n y nos, 
Aeth adref ac heb aros dim, 
Do, ar ei annifail ei hun, 
Mor sydyn a dyn yn ei rym. 











12 


48 Bu 'i gartre'n gysurus o hyd, 
Tra parodd ei fywyd i fod, 
I'w hoff ferch yn nghyfraith mae i ni, 
Am hyn briodoli y clod; 
Ein hybarch dad welodd ei fedd, 
Saith mlynedd cyn diwedd ei oes, 
Diolchai am weled cyn hyn, 
Calfaria y bryn bu y groes. 


49. Mi welais fy medd meddai fe, 
Dydd claddai fe 'i briod hoff iawn, 
Ond diolch mi welais ar lw, 
Cyn hyn 'rhwn fu farw brydnhawn ; 
Er bod yn cydorwedd mewn pridd, 
Ni fydd un gymdeithas byth mwy, 
Fel yr hoff gymdeithas a fu, 
Mewn teulu mor faith rhyngddynt hwy. 


90. Dymynem faen hardd iawn i fod, 
Âr fedd y gwr hynod ar frys, 
Neu farbl fo'n rhoi iddo glod, 
Bob cyfnod er cymmaint fo i bris; 
Lefara trwy'r oesoedd ar fedd, 
.^ Tywysog hedd, gwr oedd- yn fawr, 
Ei fod yno'n wael iawn <i wedd, 
: Yn g0rwedd eâr diwedd yn awr. 


91, 'R addoldaâ'n ddu welir yn awr, 
“Waith colli gwr mawr fu'n ein plith 
Ni chlywir êf yma ar y llawr, 
“ . 'N prêgethu'un bregeth mwy byth ; 
Mae gwel'd yr areithfa yn ddu, 
 , Yn peri mi gofio yn syn, 
* .Am Griffiths gwr hysbus i mi, 
* Gwr welais yn gryf iawn cyn hyn. 


, 


"92. “Cyfeillion cu ydoedd y ddau, 
Ac felly'n parhau bob rhyw awr, 

Bron methn pregethu bu'n tad, 

Oherwydd fod cariad mor fawr; 













































































13 






Rhwng Griffiths ac yntau yn bod, 
Mewn gofud a thrallod 'roedd ef, 
Ond heddyw'n cyd ddechreu rhoi clod, 

' Heb ddarfod am byth yn y nef. 



























69. Yn angladd ein Griffiths y bu, 
Bron methu pregethu ar g 'odd, 
Fr teimlai'n y pwlpid'n fwy cryf, 
Nag unman a mwy wrth ei fodd; 
Pan fu farw Griffiths ei frawd, 
O'r wylo wnai tlawd oedd ei wedd, 
Phregethodd ef byth fel o'r bla'n, 
Mae heddyw ei hunan mewn bedd. 


_— 


54. I gludo gweddillion ein tad, 
Daeth dynion y wlad ar y dydd, 
Nol bod yn cael lluniaeth yn faith, 
'R holl dorf a aeth ymaith yn brudd; 
Gwnaeth Williams ei fab gwr y lle, 
Roi ciniaw a thea i bob rhai, 
Daeth pob un i'w 'mofyn heb ble, 
Neu arnynt hwy'n ddiau bu'r bai. 


REU ec ain hn 


55. Daeth ryw amryw weinidogion, 
Er mwyn gwel'd ein ffyddlon dad, 
Ar y dydd ehedodd adre', Sun y 
O wahanol barthau'r wlad; ï ï — 
Meddwl am ei hoff gymdeithas, AL. s ; 
Heb ddim adflas bawb yn Mch,i n.d 
Fel y cawsant amryw Ma. 7? 
Gydag e'n y parlwr bach.'. > »* A 


56. Wedi myned mewn i ww iel, 
Cawd eu gyfaill yno'n fud, *sJ 
Dim cymdeithas byth ond hyny, nm 
A neb fu n garu yn y byd: 
Aml un mae'n wir obeithiau, 
'N gadarn byddai fab can mlwydd, Ya al 
Wrth ei wel'd mor gryf rwy'n cedd FE P^ 
Gellid barnu hyny'n rhwydd. . sn 





14 
67. _ Rhoddaf enwau y pregethwyr, 


'N eithaf cywir yma i lawr, 
Fu rwy'n gwybod wedi dyfod, 

'N dyweud yn angladd y gwr mawr; 
Daeth ugeiniau na siaradai, 

Ac fe'i parchau pawb mor fawr, 
A phe buasai pob un yno, : 

'N dyweud am dano am ryw awr. 


58. Edwards, Aberdare, pryd hyny, 
Ro'dd i ganu emyn ma's, 
Wrth y ty y bu'n preswylio, 
Wr wneir gofio'r ffyddlon was ; 
A darllenodd nid yn ddiflas, 
Am Elias gwr oedd 14ce, 
Ac heb gymmell am y fantell, 
Ar ei ol ga'dd Eleseiis. 


59. Hefyd darllen wnaeth yn union, 
Am y cwmwl tystion fu, 

Fel 'rym ninau ngwlad y gelyn, 
Heddyw'n canu'r delyn fry; 
Prichard, Sciwen, yn dra sydyn, 

Roddodd êmyn maes 'nol hyn, 
A gweddiodd, o mor rymus, 
. “y 'yM€istr-Davies o'r New Inn. 


7: .. 60. ” Gayedi hymyccodwyd allan, 
n."' .*w .Yn dra buan*yn ei arch, 
'.. Y gwr bregethai trwy'r blynyddau, 

Heb ddim blotiau mewn mawr barch ; 

Meistr Morgan o Câerfyrddyn, 
Draethau gwedyn eiriau gwir, 

_ A rho'dd Davies:Gêrigcadain, 
:* Emyn allan yno'n glir. 


"61. Gwedi,hyny gan alaru, 

. . Awd dan*?anu tua'r lle, 
:...." ' Torwyd bôddrod gan y dynion, 
*;>» . ^l gladdu ei weddillion ef; 


AO 





15 


Wedi myned mewn i'r fynwent, 
Pawb eisteddent ar y glâs, 

'Doedd gwiw cynnig myn'd i'r cappel, 
Y dorf fu'n dawel wrando ma's. 


62. Meistr Thomas Llangynidr, 
Gwr sydd brysur iawn bob pryd, 
Roddodd emyn maes yn gyntaf, 
Fel cai'r dyrfa ganu i gyd 
Williams, Canaan, codai yntau, 
A darllenai'n eithaf da, 
Lle mae hanes marw Moses, 
Yn ei le daeth Joshua. 


63. Davies Llanfaie roddodd hefyd, 
Emyn hyfryd yn ein clyw, 
Meistr Griffiths wedi hyny, 
I'r dorf gael canu mawl i Dduw ; 
Meistr Jones, Crygybar, weddiodd, 
Yno'n gyhoedd ar y ma's, 
Doctor Rees o Abertawe, . 
Bregethai am y ffyddlon was. 


64. Meistr Thomas o Llynlleifiad, 


Ddywedaimewn fath deimlad oh Ax. 


Meistr Morris mewn bur adeg, 25. 
DD n saes'neg gyda mig ; 

Meistr Evans o Caernarfon ^s _* a 
Un o'r dynion mwyaf wd 

Cododd yntau yno i fynu, 
A gwnai draethu fel FRY gawr. 


65. Wedi hyny fe wnaed: rhoddi, 
Corph ein hybarch dad-ï lawr, 
Ac annerchiad gawd gan Kil8bi, 
Mae'n ddyn i'w ryfeddu'n faŴns 
Meistr Lewis o Brynberian, : 
Godai'n fuan uwch y bedd, 
Ac fe draethau ragoriaethau, “ 
Y gwr sydd gartre yng ynau? 


. 





16 


66. Meistr. Davies o Llanelly, 
Wnaeth ei gladdu trist yw'r ffaith, 
Evans Llanbrynmair ro'dd emyn, 
Hyn oedd terfyn yr holl waith; 
Meistr Griffiths roddodd gyfle, 
Cyn gwasgarau'r dyrfa fawr, 
I bob un ei wel'd e'n gorwedd, 
Mewn gwael agwedd yno i lawr. 


67. Meistr Griffiths y gweinidog, 
Wnaeth yn enwog iawn ei ran, 
Anfon at y gweinidogion, 
A doent yn ffyddlon o bob man ; 
Ac fe drefnodd dydd yr anglodd, 
Fel rhyfeddodd llawer iawn, 
Mi fedrusrwydd fe gawd arwydd, 
O'i barodrwydd mae'n ddyn llawn. 


68. Pe gwnawn i fra pare'm dyddiau, 
Wneud fy ngoreu:i ddyweud ar gân, 
Am y gwr ddihangodd adre', 


Ei ragorïaethau fyddai mla'n ; 
Mae ef heddyw” n moli'r Iesu, 
Wnaeth bregethu îs y nen 
Ond mae'n,rhaid i mi derfy nu, 
Gan. alôn: mawr. Amen, 


ŵ rW 


'N 





